
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 










122 


sterknri. En ýér vorðum einlægt eidri og veikari fyrir. Hinir líkam- 
legu og andlegu kraftat vorir eyðnst smátt og smátt' og rýrnn; og 
hversu mikið . sem vér leggjum oss fram, þá varpar þó jötun þessi oss 
til jarðar að lokum ; vér missum fótanna, og föllum í hið dimma,botn- 
lausa hyldýpi, er vér köllum gröf. Ég segi, að það, sem vér viljurn 
fá að vita er það, hvort oss sé ómögulegt að koruast að annari niðrstöðu, 
en þessari,—því að hún verðr ofan á, ef að guð hefir enga sjálfsvit- 
und, engan kærleika— eða hvort vér getum huggað oss við það, að til 
sé vera sú í alheiminum, er láti sér ant um oss, þó að vér alt fyrir það 
neyðumst til þess, af lítt skýranlegum ástæðum, að bera byrðar þær, 
sem leggjast með bjargþunga á herðar vorar og ætla að sundrmerja 
hjörtu vor—huggað oss við það, að til sé vera með tilfinningu, er veiti 
athj^gli stunum vorum og andvörpum, að til sé vera, er láti sér ant um 
oss, þegar hjörtu vor nötra af sárum sorgum, —vera, er sé fús að lyfta 
byrðinni, að sefa kvalirnar, ef ekki væru aðrar dýpri ástæður, erút- 
heimta þögn og bið, þangað til sorgin hefir haft sín til ætluðu áhrif. 
Þelta er þá spurningin: „hugsar guð, lætr hann sér nokkuð ant um 
oss, elskar hann oss 1 eða erum vér að fást við öíl þau, sem eru oss 
máttugri, sem vér neyðumst til að hugsa oss sem hjartalaus, tilfinning- 
arlaus, sem vér getum í angist hjartna vorra lirópað til, svo lengi sem 
vér viljum, en þau heyra þó ekki, af því, að þau vanta bæði heyrn og 
sjálfsvitund. 

Þér munið það, að í ræðu minni hér á undan um „agnosticism“ 
fór ég nokkrum orðum um „anthropomorphism", eða það,að vérneydd- 
umst til að tala um guð og alt annað í heiminnm í orðatiltækjum, sem 
tekin eru af mannlegum hugsunum og mannlegri reynslu. Ég sagði, 
að ef vér segðum, að guð áformaði, þá meintum vér ekki það, að hann 
áformaði í sama skilningi og vér gjörum, að fyrir honum lægju örðug- 
leikar, sem hann þyrfti að leita að ráðum til að yfirstíga. Ég sagði, að 
vér værum „anthropomorphic 11 hvort heldr vér töluðum um guð, eða 
blómið, eða sandkornið, eða stjörnuna. Yér geturn ekki gjört að því 
fremr, en takmörkun vorrar eigin náttúru. Ég hlýt því að tala í þess- 
um líkingum í dag og bæði heimta það, sem rétt minn, og óumflýjan- 
lega uauðsyn, en bið yðr um )eið, að gefa gætur að því, sem ég hefi 
vakið athygli yðar á, að vér megum aldrei gleyma því, að mál vort er 
og hlýtr að vera líkingasfult. Það getr eigi náð hinum algilda, full- 
L.nma sannleika, þegar vér tölum um hið ótakmarkaða, af því að mál 



123 


Vort er svo takmarkað, orð vor steyft og m<5tuð eftir mannlegri reynslu 
og atliugan. Takmörkuð orð geta því eigi verið fyllilega sönn, þegar 
vór tölum um þessi mikilfengu efni. Ean skuluð þér gæta þess, að þó 
að það sé ekki heimspekilega rétt af mér að segja, að guð iiugsi, af þvi 
aö hjá oss er hugsunin hundin við mannlegann heila, eðr að segja, að 
guð finni til, af því að tilfinningin hjá oss er bundin við taugakerfi,eðr 
að segja, að guð elski, af því að, elskan er mannleg tilhneyging eftir 
því, sem vér skiljum það orð—þ<5 að það sé nú ekki vfsindalega réttaf 
oss, áð hafa þessi orð, þá eru þau þó hin hestu orða tiltæki, sem vér 
höfum, meira að segja hin einustu orðat.iltæki, sem vér eigum völ á: 
og annaðhvort verðum vér að hafa þau, eða að þegja að öðrum kosti. 
Vér verðum að hafa það hugfast, að þegar vér segjum. að guð hugsi, 
finni til, elski, þá segjum vér ekki meira en er, heldr langt um minna. 
Vér höfum mannlegan skugga til þess, að skýra guðdómlegan veru- 
leik, og vér vitum, að þessi veruleiki er langt um rnciri en skugginn 
Með þessa útskýringu legg ég þá kvfðalaus á stað, til að tala um veru 
þessa í orðatiltækjum mannlegrar hugsunar og mannlegrar tilfinningar 
og bið yðr, að taka tillit til orðatiltækja þossa, þegar þau koma fyrir. 

Hin fyrsta spurningin er þá sú, hvort vér getum hugsað oss guð 
með sjálfsvitund. Sumum yðar kann að þykja það undarlegt, aðkoma 
fram með þá spurningu. En það er þó ein hin stærsta heimspekilega 
spurning þessara tíma, sem hinir mestu andans menn eru að reyna að 
leysa. Hartmann, pessimista—prinsinn, þessi mikli, þýski heimspek- 
ingr, ber fram þá kenningu, að heimr þessi sé hinn allravesti heimr, 
sem mögulegt hafi verið að hugsa sér, þessi Hartmann sannar það með 
vfsindalegum staðhæfingum og sönnunum á langri og vandaðri rök- 
semdarleiðslu, að guð sé vera, sem hafi hugsun og vilja. En ein af 
grundvallarsetningum hans er sú, að þessi hin mikla hugsandi, vilja- 
gædda vera hafi enga sjálfsvitund. Heimspeki hans er því kölluð: 
heimspeki hins vitundarlausa (philosophy of the Unconscious). Hann 
trúir því, að guð hugsi og vilji,—að hann hafi niðrskipað öllum al- 
heiminum, en að hann hafi gjört það eins og í draumi, án þess að 
hafa nokkra vitund um, hvað hann var að gjöra. En það, sem ég vildi 
vekja athygli yðar á, og það, sem dróg mig til að miunast á hann, er 
það, að hann hefir vísindalega sýnt það og sannað, að f alheiminum 
opinberist vilji og skynsemdarfull hugsan. Og nú ætla ég að verja 



124 


tiokkrum augnablikum til þess, að sýna, hvað þessi atriði snerta 
sjáilfsvitund guðs. 

Hvort er því þá svo varið, að í alheiminum sýni sig nokkur vilja- 
kraftr ? Matthew Arnold kallar það : „stream of tendency" (straum 
hvata, eða framhaldandi stefnu) Frá hinu fyrsta upphafi, er vér get- 
um fetað oss til aftr í tímann og alt til þessa dags, hefir allieimrinn 
fylgt ákveðinni og skynsamlegri stefnu, eins og hann væri í allri 
sinni’framrás knúðr fram af vilja,er stæði á hak við alt saman. — En 
hvað meinum vér nú, er vér tölum um vilja hjá manni einum ? Hvern- 
ig get ég til dæmis vitað, að einn eðr annar vilji gjöra eitthvað? 
Ef vér höfum ekki töluvert um það liugsað, þá erum vér, ef til vill, 
vanir við að ætla, að í oss sé einhver sjálfstæðr kraftr, sem kallast 
„vilji“, eitthvað sem sitr á nokkurskonar hásæti, eitthvað, sem stýrir 
lireifingum handarinnar, eða fótarins, eða hugans. En ef að þér ró- 
lega viljið íhuga það litla stund, þá munið þér sjá, að meining vor 
er hvorki meiri né minni qu það, að maðrinn vilji gjöra það, sem 
hann gjörir, vilji hugsa það, sem hann i sannleika hugsar, vilji fram- 
kvæma það, sem hann er að framkvæma. Það er með öðrum orðum : 
Viljinn er niðrstaða allra þeirra krafta, sem starfandi eru í manninum. 
Ef að vér stöndum á árhakka einum, þá sjáum vér, að áin rennr í ein- 
hverja vissa stefnu, norör eða suðr. I ánni eru hringiður, þverstraum 
ar, öfugir straumar, á henni eru krókar og bugður, en þegar alt er 
samanlagt, þá rennr hún með öllum sínum krafti í vissa stefnu. Hið 
sama sjáum vér að á sér stað, hvað manninn snertir; hið sama getnm 
vér séð, að á sér stað í eigin vitund vorri, er vér hugsum. Þar eru og 
hringiður, öfugstreymi, andstrej^mi, ein hvötin stríðir á móti annari 
en niðrstaðan á því öllu er sú, að vér viljum. En hvað meinum vér 
þá með því? Vér eigum við það, að niðrstaðan af þessurn áhrifum 
kraftanna er sú, að vér hreifumst í vissa stefnu. Það er alt það, sem 
vér getum skilið við það orð á skynsamlegan hátt. —En lítið þér nú 
yfir alheiminn, lítið þér yfir sögu mannkynsins, lítið þér yfir alt það, 
sem vór þekkjum af þessum undarlega heimi, og allsstaðar getum vér 
séð, frá hinu fyrsta til hins síðasta, þenna straum hvatanna, þessa 
skynsamlegu hreifingu áleiöis. Og vér höfum öldungis hinn sama 
rétt til þess af þessu að staðhæfa tilveru viljans,eins og vér höfum til 
þess, að segja að viljinn sé í hjarta, eðr heila eius eðr annars af með- 
hræðrum vorum. Viljinn, eða það, sem svarar til viljans í mannin- 



125 


um, er þá hægt að sanna sem verulegan, sem eilíflega verandi kraft i 
allieiminum. 

En er þá skynsemi til í alheiminum og gangi hlutanna? Hvað 
skiljum vér nú við skynsemi, þegar vér tölum um tilveru hennar hjá 
mönnum 1 Eg;-jget ekki rannsakað hreifingar heila míns, svo ég viti 
hvað skynsemin, eðr vitið sé í raun og veru, í innsta eðli sínu, hvor® 
að" það er Lundið við heilann eða ekki, og ef að ég get það ekki 
hvað sjálfan mig snertir, þá er ég miklu síðr fær um það, hvað aðra 
snertir. Hvað á ég við, þegar ég segi að herra A. eða herra B. sé 
skynsamr inaör 1 Eg á við það að orð hans og verk svara til þess,sem 
ég kalla hugsanfræðislega og skynsama niðrskipun eigin hugsanar 
minnar. Það er alt sem ég get skilið við það. En ef þau svara ekki 
til þessa, hvað segi ég þá um hann 1 Eg segi, að hann sé undarlegr, 
sérvit r, óskynsamr, má ske vitskertr eða hálfviti. En hvað liggr nú 
í þessum orðum 1 Einungis það, að orð hans og störfsvara ekki til 
eðr koma ekki heim við hina hugsanfræðislegu og skynsömu niðrskip 
un minnar eigin hugsunar. Alt það sem ég veit um mannlega skyn- 
semi fyrir utan sjálfan mig er það,—og ég Lið yðr að athuga það 
vel— að orð og verk annara manna koma heim við hina hugsanfræð- 
islegu og skynsamlegu uiðrskipan minna eigin hugsana. Ef vér nú 
rennum huga vorum yfir alheiminn, yfir hina liðnu sögu hans, og hið 
núverandi ástand, þá sjáum vér allsstaðar,að hanu er Lundinn hinum allra 
ströngustu reglum ; vér sjáum hina óhreytanlegu efnablöndun íivatns- 
dropanum; vér sjáum hvernig blöðunum er raðað niðr á trjákvistinn 
einlægt eins í hinni sömu tegund, vér sjáum hve óbreytanlega,óskeik- 
anlega pörtunum er niðrraðað í krystalli einum og þannig getum vér 
fetað oss alla leið upp til sólnanna og sólnakerfanna yíir höfðum vor- 
um; allsstaðar sjáum vér hina ströugustu reglu, eðr niðrskipan, ei- 
þfa hátignarlega, og þessar regluhundnu hreifingar eðr niðrskipanir 
svara til hugsanfræðislegrar og skjnsamlegrar niðrskipunar minnar 
eigin hugsanar, eftir þvf, sem ég er fær um að skilja þessar stórkost- 
legu hugmyndir, sem hér liggja fyrir sjónum mínum. Ef að ég því 
hefi rétt til þess, að segja, að maðrinn sé gæddr skynsemi, þá hefi ég ó- 
endanlegri fyllri og sterkari rétt til þess, að segja, að í alheiminum 
opinberi sig skynsemi, eða eitthvð, semlangt yfirstígr það,sem vér skilj- 
um við það orð. 

Það er þá sannað, að guð hafi vilja, að guð sé skyni gædd vera, og 



120 


é g liafi fullkomínn, vísindalega sannaðan rett tíl þess, að liafa þessi 
orð um guð í þeim skilningi, sem lagðr er í þau í orðbókum vorum, í 
þeim skilningi sem menn alment leggja í þau. En ef að í alheimin ■ 
um og gangi hans lýsir sér skynsemi og viiji, hefi ég þá elcki rétt til 
þess, að segja, að þessi skynsemi og þessi vilji viti afsjálfum sérí Alt 
til þessa hefir enginn maðr þekt dæmi til þess, að vilji eða skynsemi sé 
aðgreind frá sjálfsvitund, (að skynsemi eðr vilji geti verið hjá meðvit- 
undarlausum hlut eða líkama). Menn kunna nú að bera það fram, að 
menn gangi stundum án þess að vita af því, að menn vinni helfinginn 
af lífsstarfi sínu án þess að vita af því, og að þarna komi þó fram vit 
eðr skynsemi. Menn kunna að koma með það, að það sé áreiðanlega 
satt, að menn yrki ljóð í svefni eins og skáldið Coleridge og þau kann 
ske undrfögur, eins lcunna menn að tína það tíl, að einn eðr annar 
gangi í svefni, reikni kannske erfið reikningsdæmi í svefni. Eg her 
ekkert á móti þessu. En öll þessi verk spretta af vana. Menn hafa 
vitund um þau þótt óljós sé. Svo er um þá, er yrkja í svefni, eðr 
reikna út dæmi. En af því menn eru orðnir svo vanir að vinna þessi 
verk, þá er eins og menn viti ekki af því. Svo er urn öll mannleg 
störf, sem vér þekkjum, um skynsemi og vilja, að þau eru unnin með 
fullri sjálfsvitund. Og ef vér ályktum; —sem vér höfum fullan rétt 
til—— frá hinu þekta til hins óþekta, þá neyðir vor eigin skynsemi,svo 
langt sem þekking vor nær, oss til þess, að staðhæfa það, hvar,sem vér 
verðum varir við skynsemi, eðr vilja, að þessi vilji eðr skynsemi 
hljóti að vera samfara sjálfsvitund. Sökum tímaleysis ætla ég ekki 
að fara lengra út í það, en vona, að við nánari íhugun sjái menn, að 
hér sé það vísíndalega sannað, að guð sé vera, er hafi vitund um sjálf- 
an sig. 

Eu kemr spurningin,hvort guð sé persónulegri Og er þá fyrst að 
geta þess, að það, sem nú hefir þegar verið sagt getr að miklu leyti 
átt við þessa spurningu. En þó eru nokkur atriði hér við athugandi. 
Það er þá fyrst, að vér verðum að gjöra nokkuð, sem mundi gjöra 
marga spurninguna skýrari ef það væri gjört, en það er að útskýra til 
fulls orðatiltæki þau,sem vér notum. Hvað skiljum vér nú við per- 
sónuleikai Er það ekki það,sem menn vilja vita, þegar menn tala um per- 
sónuleika guðs, hvort hann hugsi, hvort hann elski, hvort hann láti 
sér ant um nokkuðl Að ætlan minni er það meining manna, eða er 
ekki svo? 



Vór skulum uú athuga orðið „persónuleiki" og sjá, hvað það 
þýðir. Það er þá fyrst, að guð er ekki persónulegr í þeim skilningi, 
sem vér höfum það orð í daglegu tali. Vér segjum : Þarna gengr 
þessi og þessipersóna(maðr)eftir götunni. Hvað eigum vér þá viði Hvað 
annað en það, að þar gengr vera ein, í vissri mynd og lögun, sem fyll- 
ir út ákveðið rúm, vera sem eftir sínum oigin persónuleika er undir- 
orpin allskonar takmörkun,verasemsýkist,sem þjáist, sem vonar, sem 
óttast, sem finnr til sársauka, vera sem á sínum tíma á fyrir höndum 
að deyja. Alt þetta felst í orðinu „persónuleiki" eins og það er haft 
í daglegu lífi. Sannarlega getum vér ekki látið oss koma til hugar að 
heimfæra þetta upp á guð. Guð er ekki persóna í hinum vanalega 
skilningi þessa orðs. 

Hvaðan kemr nú orðið persóna ? Það er gamalt latneskt orð og 
þýddi upphaflega „gríma“ er leikarar höfðu. A leikhúsum' hinna 
görnlu Rómverja og Grikkja hafði leikarinn ætlð grímu, sem átti að 
sýna einkunn manns þess, er hann lék. Þessi gríma kallaðist persona 
og mátti, sem gefr að skilja, taka grímuna af, eðr setja hana á sig 
eftir vild. Svo var einkunn sú, eðlisfar, eðr lunderni, er leikarinn 
átti að sýna, kölluð „persona“. En þann skilning leggjum véi ekki 
nú í orðið, og ef vér ættum að halda þeim skilmngi, þá gætum vér 
ekki liugsað oss guð í einni persónu, eðr þremr persónum, heldr í ótelj- 
andi persónum. Þvíaðíhvert skifti, sem guð opinberar sig á einn 
veg eðr annan, annaðhvort á himnum uppi eðr á jörðuniðri, þá verðr 
þessi opiuberuu hans: persónuleiki, í hinni upprunalegu þýðingu 
þessa orðs. 

En þó vér höfum ekki leyfi til þess, að segja, að guð sé persónu- 
legr, eins og það er vanalega skilið þá —og ég vil biðja menn að 
gæta vel að því— höfum vór ekki leyfi til þess, er vér neitum persón 
uleika hans, að segja eðr hugsa oss, að hann sé minna en persónulegr. 
Setjum svo að ég loki hleranum fyrir glugga mínum, og láti að eins 
lítinn, livítan ljósgeisla komast inn. Svo tek ég prism eitt til þess að 
kljúfa í sundr hinar margbreyttu geislategundir, rauðar, hvítar, gular, 
grænar etc.: en hefi ég uú rétt til að taka einn eðr annan af þeim lit— 
um, sem til samans mynda ljósgeislann og segja að hið bjarta hvíta 
dagsljós sé t. d.: rautt eða grænt o. s. frv. ? Nei! En ég fer einu- 
ig með ósannindi, ef að ég neita því að ljósgeislinn hafi í sér fólgna 
þessa liti (hinn rauða græna etc.), er til samans mynda ljósið. Ljósið 



128 


er ekki minna, en rautt, það er meira, því að það kefir í sér fólgna alla 
liti Ijóssins. Þegar ég þá sé, að persónuleikinn í mér eða í þér kemr í 
ljós á einn eðr annan hátt, (sem reiði, hatr) þá heíi ég ekki rétt til 
þess að segjar að hann komi ætíð fram á þenna hátt. Þegar ég því 
neita persónuleikannm, sem einkunn guðs, þá er ég ekki að gjöra 
minna úr guði, ég er ekki að taka neitt frá honum, ég er ekki að 
draga úr tign hans eða kærleika eða dýrð; ég segi að eins, að „per- 
sónuleiki" sé lítið, veikt, takmarkað orð, og geti ekki náð út yfir hina 
ótakmörkuðu hæfileika guðs. Guð er ósegjanlega mikið meira en per- 
sóna, meira en það, sem vér skiljum við það orð, en þó felst í hug- 
myndinni guð alt það, esm er yndislegt og viðkvæmt og vonarfult og 
hjálpsamlegt. 

En ég er ekki enn þá búinn með persónuleikann. Hvað er nú 
persónuleiki í innsta eðli sínu 1 Persónuloiki er ekki hundinn við tak- 
mörkun, ekki við vissa mynd, ekki við vissan etað. Klettrinn eða 
tréð hefir þessa og þessa lögun, það er bundið við eiun eðr annan stað, 
og mér kemr aldrei til hugar að kalla það persónu. Því að það vantar 
aðaleinkenni þau, sem persónu fylgja. Það hefir eaga sjálfsvitund, 
það vantar skynsemi og vilja. John Locke, enskr heimspekingr,segir, 
að aðaleinkenni persónuleikans sé hugsun og skynsemi. Hermann 
Lotze, einn hinn mesti heimspekingr segir hið sama. Að vita af sjálf- 
um sér, segir liann, að sé hið innsta eðli persónuleikans. Fyrir því 
getum vór sagt, að guð sé persónulegr, þegar vér drögum frá þýðingu 
þessa orðs : alt það, sem takmarkar, sem bindr við vissan stað, sem 
fjötrar eða rýrir persónuleikann eins og vér skiljum hann í sjálfum oss 
og öðrum. Og ég hygg, að vér með fullum rétti getum kallað guð ; 
„hina ótakmörkuðu persónu". Og nú skal ég snúa mér_að hinu þriðja 
atriði. 

Er guð góðr 1 Ef hann er það ekki, þá er hann ekki guð. Þér 
getið sannað hvað sem þór viljið um guð, ef að vér getum ekki treyst 
honum, ef vér getum ekki lagt hönd vora í hönd hans, þó að hönd 
hans sé skýji vafin, ef að vér getum ekki gengið við hlið hans, eins og 
þegar barn gengr við hlið föðr síns í myrkri og trúað því, að hann viti 
hvað vér erum að fara, þó að vér vitum það ekki — ef að vér getum 
ekki trúað þessu, þá er sannarlega enginn guð til að því leyti er snertir 
daglegt líf vort, tilfinningar eða vonir. Góðr ? Hvað skiljum vér við 
það orð i Það sem ég skil við það, og það sem ég hygg, að heimrin Q 



129 


fari að skilja víð það er jþetta: Ef að guð er til, þá er liami konungr 
konunganna, 'blessaðr að eilífu. Hugmyndin að guð sé góðr þýðir það, 
að einhverntíma, einhversstaðar verðr hann valdr að hlesgun og vellíð- 
an hverrar veru, sem hugsar og andar. En ég fylgi því fastlega fram, 
án þess að óttast nokkrar mótbárur, að þorrinn af hinum kristnu kirkj- 
um hafa þá guðshugmynd, sem ekki getr átt við hinn góða guð. 
Mér er sama hversu fast þær standa á því, það er þó ekki, og hin guð- 
fræðislega skýring þeirra á hugmyndinni guð, hefir ýmislegt það í sér 
fólgið, sem alveg mótmælir því og mun mótmæla því að eilífu. Ef að 
ein einasta mannleg sála á að líða eilífar kvalir, þá er guð ekki góðr- 
Ef að guð er góðr, þá hlýtr hvert eitt einasta af börnum hans að njóta 
góðs af honum. 

En er nú guð þá góðr ? Höfum vér nokkra" ástæðu nokkurn skyn- 
samlegan rétt til þess, að trúa því, að haun sé góðr í svo stórvægileg- 
um og yfirgripsmiklum skilningi 1 Hvor er mótháran 1 Eg vildi að 
ég gæti hent yðr á veg til þess „að réttlæta“ stjórnun guðs á mann- 
kyninu. Því að það er mfn heilög trú að það sé létt. Hver er nú 
mótháran á móti gæðsku guðsl Þér getið látið djúpsæan speking, eins 
og John Stuart Mill, segja yðr þáð. Hann segir, að vér höfum rétt 
til þess að setja upp reikning yfir ilt og gott, og að setja hið illa í ann- 
an dálkinn, en hið góða í hinn, og þá getum vér máske sagt, að meira 
sé í heiminum af góðu, en illu; en af hvorutveggju sé þó nokkuð. 
Mill segir oss, eð vér annaðhvort hljótum að takmarka gæðsku guðs, 
eða mátt hans. Hið iila segir hann, að sé til. Svo hlýtr annaðhvort 
að vera, að guð hirðir ekki um að losna við liið illa, eða þá, að hoh- 
um er það ómögulegt. Þetta er hans sönnun. Ef guð hirðir ekki uin 
að losna við hið illa, þá er gæðska hans takmörkuð, en ef hann getr 
það ekki, þá er máttr hans takmarkaðr. En í huorutveggja tilfellinu 
er hann ekki hinn ótakmarkaði guð. En hvað er það nú, sem kemr 
mönnum til að efast um að guð só góðr 1 

Það er þá það, að í mannlífinu kemr fyrir dauði, sjúkdómr, sárs- 
auki, fátækt, sorg og tár, alt hið illa, sem yfir holdið kemr. Þetta er 
sökin, sem hugsan og tilfinningar manna bera fram á mótí gæðsku guðs. 
Annaðhvort af þvermóðsku, eða í angist hjartna sinna, með tárin í aug- 
unum segja menn: „Eg skyldi ekki láta þetta höl og mæðu koma 
fyrir mennina. Engiun faðir myndi hreyta svo (illa) við barn sitt, sein 
guð hreytir við mannkynið. Hann hlýtr að vera langt frá því, að vera 



130 


Jmð, sem vér köllum kærleiksvíkr eða góðr, að öðrum kosti myndí þetta 
böl ekki vera til. 

Eu vér skulum nú skoða ráðgátu þessa svo vel og vandlega, og ótta- 
laust, sem vér getum. Tökum þá fyrst dauðann. Er dauðinn illr? Það 
getr verið; en vitum vér að hann sé illr, svo að vér liöfum þessvegna 
rétt til þess að segja, að guð skorti kærleika og speki og föðrást. En 
ég ætla að segja það, og býst ekki við ueinui mótbáru, að vér höfum 
engan rétt til þess. Ég trúi því að dauðinn sé ekki illr, heldr góðr. 
Hann er almennr. Fyr eða seinna verðr hver og einn af oss að beygja 
sig og gauga í gegn um þessi hvelfdu, þröngu, dimmu göng inn í ver- 
öldina hinum megin. Dauðinn er algjört alheims-lögmál. Efaðdauð' 
inn er illr, þá er guð líka djöfull, af því að hann hefir lagt þetta böl á 
herðar og hjarta hverrar skepnu, sem anda dregr. En ég stend fast á 
þ-v í, að enginn maðr viti, að dauðinn sé vondr. Menn hafa þráð það, 
menn hafa vonað það, menn hafa treyst því, menaiafa triiað því, um 
allar aldir, að hann sé góðr, óendanlega og ós(!gjanlega góðr. Og ef 
að það er satt, sem er eins og hvíslað innst í fylgsnúm manns-hjartans‘ 
að dauðinn leiði o*s til betra og sælla og æðW-ásíands, og að hann sé 
nauðsynlegt stig á fullkomnunafskeiði mannsins, þá er hann ekki fremr 
illr, en fæðingin, sem leiddi oss út úr myrkrunum inn í þessa undar- 
legu ljóshirtu lífsins. Og það er trú mín og sannfæring, að ef afl dauð- 
inn kæmi til vor flettr öllum sínum fylgifiskum þá mundum vér aldrei 
hugsa oss hann illan. Þegar vér tölum um dauðann, þá eigum vér 
eigi við hinn seinasta svefn, er vér sofuum út af til þess að vakna aftr 
til æðra og hetra lífs. Það er ekki þetta, sem allr þorri manna á við, 
þegar talað er um beiskju dauðans. Heldr er það dauði fyrir tíma 
fram, kvalafullr dauði, skelfilegr dauði, angistar-dauði, örvæntingar- 
dauði, dauði með eðr af langvinnum kvölum, aðskilnaðr vina og þús- 
und önnur atriði, sem tengjast við þessa uppleysing lílcamans. Ef að 
dauðinn kæmi til vor eins og hann á að koma, eftir langa æfi, er vér 
hefðum reynt og hragðað unað tilverunnar, og eins og hörnin á kvöld- 
in, værum orðnir þreyttir og vildum leggja oss fyrir og fara að sofa; 
ef að dauðinn kæmi til vor eins og þegar hlöðin falla af trjánum, án 
þess að þeim hlæði og án nokkurs sársaulca, er hann sviftir þau skrúði 
sínu og þau falla þegjandi af eikinni í hinn mjúka beð jarðarinnar; ef 
að dauðinn kæmi til vor á líkan hátt, þá mundi oss aldrei koma til 
hugar að hann væri illr. Að deyja væri þá, að fara að sofa, þegar vér 




131 


værum þreyttír orðnir, að nema staðar þegar vér værum komnir á enda 
skeiðsins. Og ef hann kæmi til vor í þessum búningi, ef að mann- 
kynið væri kallað burtu af jörðunni einlægt við og við til þess, að rýma 
til fyjúr nýkomendum, er gætu titrað af gleði yfir lífinu, af að líta 
Ijóma stjarnanna, er yrðu hrifnir af hörpuslætti vindarins í trjátoppun— 
um, af draurni hafaldanna á ströndu sjáfarins, er finndu hinn sæta unað 
kærleikans í elskunni til föðr eða móður, til konu eða barna eða vina,er 
verðu viti sínu til þess að rannsaka hinar miklu, stórkostlegu, lífkröft- 
ugu ráðgátur lífsins ,—ég hygg, að ef að það væri skoðað þannig, að 
kynslóð eftir kynslóð ætt-i að koma og setjast niðr að þessu ríkulega 
boði og sofna svo út af um leið og þeir sigldu á stað út á tíið ókunna 
haf, er þeir voru saddir orðnir— þá mundum vér alls eigi kalla dauðan 
vondan, heldr mundum vér segja að hann væri fylling jaxðneskrar 
sælu, að hann væri meðal til þess að úthluta sæluna mönnum í milljóna 
tali í stað þess, að veita hana aðeins þeim, er fyrst komu. Og ég trúi 
því, að þetta sé hinn rétti skilningr á dauðanum. Alt þetta, sem gjörir 
dauðann óttalegan, hinir skelfulegu draumar um ókomna tímann, sem 
ógnar oss, sársaukinn og sorgirnar og sjúkdómarnir og öll hin kvelj- 
andi atvik, sem fylgja þessu og framleiða það, —var það guð, sem 
gjörði þetta? Nei! Ekki eitt kið einasta af þessu. Þetta má alt 
forðast, þótt það oft fylgi með dauðanum, því það er ekki nauðsynlegt 
óhjákvæmilegt atriði dauðans. Þetta eru alt saman hlutir, sem vér 
sjálfir höfum ábyrgð á. Dauðinn, eins og guð gjörði hann og eins og 
hann mætir þoim, sem lifa lífinu í guði, er ekki skelfilegri, en þegar 
litla stúlkan mín sofnar út af í faðmi mínum á kvöldin, er ég rugga 
henni í rökkrinu. Dauði þess er í guði hefir lifað er að sofna út af í 
örmurn guðs. 

En nú skulum vér snúa oss að öðru atriði þossa máls, ég flokka það 
alt saman, kvalir, þjáning, sjúkdóm, fátækt, hungr, skort og glsepi, ég 
set það alt í þenna eina flokk, sem vér köllum ilt í heiminum. En 
hvað er nú þettal Er þetta alt saman uauðsynlegt og óumflýjanlegt í 
alheiminum ? ÍTei, ekkert af þessu. Þetta getr ekkert heimfærst und- 
ir hiS nauðsynlega lögmál lífsins er guð gaf mönnum, þett er alt sam- 
an einungis alleiðing af vanþekking manna og því, að þeir rjúfa þessi 
^ög guðs. Alheimrinn er allr eitt samræmi, hann er bæði fagr og góðr, 
smátt og stórt i honum, öll hans regla og niðrskipan. Hið illa er afleið 



132 


ing af vanþekkingu manna, ástríðum manna, ranglæti manna. Það er 
ekkert það ilt til á jörðu, sem þyrfti’að vera. 

En samt er gáta þessi eigi leyst enn,‘ þó að vér get-um sagt það 
skýrt og skýlaust. að heimrinn allr sé góðr, hvað manninn snertir. Það 
sem vér köllum mentun er það, að maðrinn læri að Vjá og þekkja það 
sem hefir verið satt frá eilífu og nota það sér til gagns. Alt það, sem 
sem vér köllum sannleika, er uppgötvan mannsins á því, sem hefir ver- 
ið frá upphafi. Maðrinn bætir engu nýju við það, sem áðr hefir verið 
Alt það, sem vér köllum siðferðislegar framfarir heimsins, er eigi ann- 
að en það, að maðrinn finnr og hlýðir lögmáli sinnar eigin veru og lög- 
máli náttúrunnar, sem hvorttveggja er eilíft. Alt þetta segir oss og 
sannar oss,svo að enginn efi verðr eftir, að í sjálfu sér er alheimrinn 
góðr, sannr,gallalaus, verulegr, vinveittr og hjálplegr manninum. I 
hverjum hluta heimsins, í stjörnunum uppi og í djúpinu undir fótum 
vorum er heimr þessi nægtahúr guðs, er híðr þess að maðrinn taki af 
því og noti það. Maðrinn kallar á eldinguna, sem öldum saman hefir 
leikið sér í skýjunum og lætr hana hlaupa fyrir sig sendiferðir; hann 
hefir stjörnurnar sem leiðarvísir skipanna yfir hinn hyldjúpa sæ; hann 
hankar á jörðina og kallar út sólarljósið bundið á beði sínum 1 jörðu 
niðri, er það var grafið fyrir þúsundum ára og lætr það loga á arni sín- 
um, lýsa upp næturmyrkrið í húsum sínum og á strætum úti. Hvert 
eitt fjall er dýrgripasafn, hver blettr merkurinnar eða engisins er auð- 
ugt nægtabúr. Maðrinn þarf eigi annað. en að biðja með viti um það, 
sem hann vantar, þá gefr guð honum í ríkulegum mæli af sínum ótæm- 
andi auði. 

En ég gat þess áðan, að spurningin væri eigi leyst enn. Það sem 
ef til vill er hjartaspurningin í því öllu er enn ótalað um. Látum nú 
alheiminn fyrir utan manninn vera allan góðan, látum manninum vera 
það mögulegt, að lifa hér lausum við alt böl ogmæðu, alt, sem vérköll- 
um ilt, eu hví gjörði guð eigi manniun svo, að hann skyldi lifa rétti- 
lega, fyrst hann elskaði hann og vildi að hann yrði og væri sæll? Þetta 
er spurningin, sem er hjartað úr því öllu og alt málið stendr eða fellr 
með. Ef að guð er faðir kærleikans og spekinnar og vill, að maðrinn 
sé sæll, hversvegna skapaði hann eigi manninn svo að hann hlyti að 
verða sæll? Hví gaf hann honum eigi nóga speki til þess, að þekkja 
þegar í byrjununni hvað eina, sem hann hefir verið að uppgötva með 
erfiði og mæðu i fleiri aldir 1 Hví gaf hann honum eigi fullkomið vald 



133 


yfir náttfirunni, svo að hann gæti stjórnað henni, hlýtt lögum hennar? 
Hví gaf hann honum eigi þekkingu til þess, að skilja öll þessi lög,svo 
að hann gæti forðast fátækt og skort og sjúkdóm og kvalir og allskon- 
ar þjáningar? Vér skulum hugsa um það litla stund, og hugsa vand- 
legs. Af spurningu þessari fæðist önnur spurning, en það er sú: 
hvort sé betra, að maðrinn hefði verið skapaðr sem vél eín, er hreifðist 
af sjálfu sér (automaton) eða sem vera, er með reynslunni ætti að 
feta sig fram á hærra og hærra stig í andlegu og líkamlegu tilliti. 
Menn geta húið til vél alveg eins og harn í lögun, og látið hana tala, 
látið hana ganga, og látið hana aldrei detta, meðan vélin er óskemd. 
Aftr hrasar barnið og meiðir sig í hvert skifti, meðan það er að læra 
að ganga. En er nú vél þessi betri, en barnið og fullkomnari, þó að 
hún geti ekki dottið eða meitt sig ? Hinn mikli talnafræðingr Bab- 
bage gat smíðað reikningsvél eina, sem aldrei reiknaði nokkurt dæmi 
skakkt. Aftr var Newton, er mændi sem sjálfr vitsmunaguðinn yfir 
öllum mögulegum reikningsvélum, som vísindamennirnir og verksnill- 
ingarnir gátu smíðað, en, þegar hann var ungr,þá rak hann í vörðurnar 
hvað eftir annað, er hann var að læra margföldunartöfluna, hina fyrstu 
undirstöðu í talnafræði þeirri, er hann seinna var svo leikinn í að nota 
við útreikninginn á hreifingum stjarnanna. Þér getið farið til Italíu 
og látið smíða þar handorgan svo fullkomið, að það er eigi hugsanlegt, 
að það spili falska eðr ranga nótu. En hinir mestu söngsnillingar 
Mozart og Beethoven fumuðu og gripu skakkar nótur, þegar þeir fyrst 
snertu á orgeli og urðu að þukla og feta sig fram í hljóðfæraslætti og 
nótnaspili. Vér getum búið til vél, sem með sólarljósinu dregr upp 
fullkomna ljósmynd af andlitum manna eðr landplássum. En listamál- 
ararnir Angelo, Titian, Buhens, hinir mestu í þeirri ment í heimi,voru 
árum saman að baxa við að draga upp myndir, og gjörðu margarþeirra 
miðr vel áðr en þeir gátu búið til listaverk þau, sem nú eru talin hin 
mestu í heimi. 

Ég segi þá: þetta verðr spurningin um það, hvort hetra hefði 
verið: að guð hefði skapað manninn sem viti gædda, sjálfvinnandi vél, 
er aldrei hefði gjört misgrip aldrei raskast, aldrei vitað af illu í fari 
sínu, aldrei hrasað svo hann þyrfti að rísa á fætr aftr, eða að hann hefði 
skapað hann eins og hann er, sem veru, er átti að læra af roynslunni, að 
taka framforum gegnum erfiði og þraut. Hvort er nú göfugra? En ef 
að maðrinn á að læra af reynslunni smátt og smátt, þá hlýtr honum 



134 


r 


oft að skjátlast, hann hlýtr að reka í vörðumar, hann hlýtr að reka sig 
á, hann hlýtr að brjóta hvort lögmálið á eftir öðru, svo að hann finni 
að eldrinn brennr, að frostið veldr kulda, að hungrið deyðir. Þannig 
lærir hann, að halda sér innan takmarka þessara undarlegu ósýnílegu 
laga lífsins, uns hann verðr sem tiginn borinn konungr, barnið guðs, 
en ekki vól ein. Og- ef svo skyldi vera vinir mínir,—og enginn maðr 
getr með fullgildum ástæðum neitað því—ef svo skyldi vera, eins og 
vér dirfumst 'að vona og trúa, að þessi reynsla mannsins gjöri hann hæfi 
legan fyrir annað æðra og veglegra líf hinum megin, ef að hann ætti 
að vaxa frá, varpa af sér og troða undir fótum sér alla ófullkomnun og 
galla lífs síns eins og barnið hættir að hrasa eða gjöra misgrip, þegar 
það vex upp og verðr að manni; ég segi enn : ef að vér eigum smátt 
og smátt að rétta úr oss og blómgvast, uns vér uáum hinum fullkomna, 
göfuga dýrðlega manndómi, yerðum sannir—synir guðs og dætur-—þá 
er líf vort réttlætt, hversu mikil þjáning og kvöl sem því kann að hafa 
verið samfara, og það er meira, það er alt orðið dýrðlegt; og það 
stendr þá ekki lengr sem sök á móti gæðsku guðs, því að það er miklu 
fremr hin stærsta opinberun hans kærleika. 

Niðrstaðan verðr sú, að ég trúi því að vér getum skynsamlega sagt 
að guð hafi sjálfsvitund, að hanu sé persónulegr, að liann só góðr, um 
leið og ég get þess, að þessi hin líkingarfullu orð vor eru sem skugginn á 
móti hinum ótakmarkaða veruleik. Og þrátt fyrir efann og myrkr- 
ið og erfiðleikana í kringum oss, getum vér tekið undir með skáldinu 
Whittiér og sagt: 

"Within the maddening maze of things, 

And tossed by storm and flood. 

To one fixed stake my spirit klings, 

I know that God is good. 



135 


Hyrningarsteinar trúar vorrar. 

EFTIR E. A. HORTON. 

1. Yér trúum því, að til sé ein æðsta vera, vor himneski faðir, 
sem oss er skyldugt, að elska, tílbiðja og blýða. 

II. Yér trúuin því, að Jesús Kristr sýni oss veginn, sannleikann 
og lífið, er heimrinn á að byggja sér af ríki himnanna. 

III. Vér trúum því, að maðrinn sé guðdómlegs uppruna, ófullkom* 
inn enn þá, en ódauðlegr að eðli sínu og hæfilegr, að taka 
óendanlegum framförum. 

IV. Vér trúum því, að ritningin haíi inni að halda trúarlegan sann- 
leika, sem geti bætt manninn, efit guðsdýrkunina og huggað 
manninn og hrest í raunum lífsins, ef að menn réttilega kynna 
sór þessa bók og draga af henni réttar ályktanir. 

V. Vértrúum því, að guð sá, er vér lifum, hrærumst og erum í, 
fjdli upp alla tilveruDa, að hann stýri og stjórni alheiminum. 

VI. Vér trúum því, að maik vort og mið eigi, sem Krists, að vera 
það að grundvalla bróðrkærleikann manna á meðal, að sam- 
tengja mannkynið með böndum friðar og kærleika. 

VII. Vér trúum því, að himnaríki sé ásigkomulag sálarinnar, og til 
þess að öðlast það, þurfum vér aðiðrast hins illa, er vér gjör- 
um, lifa hreinlega og leita fullkomnunar í öllum greinum. 


"O itstjóri blaðs þessa hefir nú skift um bústað og er bústaðr hans nú 572 
Ú^Alexander Ave., Winnipeg. Ég hefi verið kallaðr til að þjóna söftiuði 
unitara hér í Winnipeg, og með því, að oss Ný-íslendingum, sem barist 
höfum fyrir frjálsri trú, þótti líkindi vera að málið fengi með því móti 
betri stuöning, þá kom oss öilum saman um, að ég skyldi taka því; ekki 
þó svo, að ég segði skilið við Ný-íslendinga, því ég skoða mig enn prest 
þeirra sem áðr, er þessa stefnu hafa tekið, og ég vonast að sjá þá áðr langt 
líðr. En uin leið og é.g get þessa, get ég ekki látið hjálíða, að íiytja þeim 
öllum þakklæti mitt fyrir góða viðkynningu og góða sambúð. Ég á svo 
margan góðan kunninga og vin enn þá í flokki ,,hinna rétttrúuðu‘ ; þar, að 
ég hlýt einnig að senda þeim kærar þakkir fyrir bróðr-liug og bróðrlega 
vináttu. En sérstaklega sný ég mér þó að þeim, sem staðið hafa fastir 
fyrir og þolað með mér súrt og sætt,til þeirra, sem barist hafa fyrir sannri 
og frjálsri trú og ætla sér, að halda áfram baráttu þeirri framvegis. Ég vil 



136 


aðeins benda þeim á, að sannleikrinn ber lann sín með sér og frelsið ly'ft— 
ir oss upp yfir basl og vesaldóm. Fylgjumst að enn og höldum höndum 
saman, þá er sigrinn vor, eins og hann nú er þegar hálfunninn. Stöndum 
fast með sannfæringu vora. 

Wpeg, 1. águst ’94. Ritstjóriun. 

—Þjóðveldishreifingar Norðr-álfnnnar eiga allsstaðar að stríðá við hatr og 
ofsóknir klerkavaldsins. Kennilýðr og kirkjur eru svarnir óvinir hreif- 
inga þessara, og enn þá verri viðreignar, en konungar og aðail. Það var 
því eigi að furða þótt Garibaldi gamla væri illa við og að hann hataði 
klerkana, og eins er um fiesta endrbótamenn borgaralegs félags nú á dög- 
nm, að þeim er ekki hlýtt til klerka. Menn sjá það svo glögt, að sé alþýð 
an undir áhrifum klerka, þá er hún óhæfileg til framfara og sjálfstjórnar. 
Klerka Norðr-álfu er örð gra að temja, en konunga og aðalsmenn, þeir 
eru harðir í horn að taka, en þó mun svo fara, að þeir temjast, áðr lýkr, 
eflír því sem þjóðirnar ná meiri sjálfsvitund og sjálfsforræði. Krásir þær, 
sem klerkar nú setja að, (barátta sú sem þeir eiga í) er aðeins forboði þess 
er verða mun. Siðbótin steyfti klerkum af stóli og setti þá í bekk með 
öðrum borgurum, gjörði hún klerka að þjónnm sóknarmanna sinna, er 
segja mátti upp eflir vild. Siðbótin leyfði klerkum að giftast, svo að þeir 
fengu konu og börn að annast, sem aðrir menn, enda fór það betr. Klerk- 
ar fengu þá annað að hugsa um, eu að gjöra alþýðu að andlegum og lík- 
amlfegum þrælum. Að þessu leiti hefir siðbótin unnið mannkyninu ákaf- 
lega þarft verk. Hefðu klerkar verið einráðir, hefði engin framfór orðið, 
ekkert þjóðlegt frelsi. Þó er enn mikið eftir ógjört bæði í löndum pro- 
testanta og kaþólskra. [Rel. Phil. Journal júlí 28. ’94.] 

J^ýjir kaupendr að II. árg. Dagsbrúnar fá í kaupbæti myndina Faðir vor. 

Þeir geta og fengið I. árg. Dbr. fyrir hálfvirði, að eins 50 cents. 

Almanak þvfél. 1895 fæst hjá G. M. 
Thompson —Kostar 25 cents.— 

Útsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Thompson.-Gimli, Man. 




G. M. Thompson hefir á hendi alla afgreiðslu a 
sb Dagsbkún og annast fjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til háns, hæði með pantanir og borganir 


Hve nær sem kanpendr að „Dagsbrún" skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega heðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 


,DAG,SBRÚN“ kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 


Árgangrinn kostar í Vestrheimi .$1,00 

Sendr til íslands en horgaðr hér .$0,75 

Sendr til íslands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist livervetna fyrir fram. - 

Skrifstofa blaðsins er iijá Magn. J. Skaptason, 572 Alexander Ave., 
Winnipeg, Man. Canada. 


Ritstjóri: Magn. J. Skaptason. 



Prentsmiðja G. M. Thompson. 










